


Tox—“ Wait for ihe waggon.” 





Rhyw noswaith eis î garu, 
Oddeutu deg o'r gloch, 
A nesais at y ffenestr 


'Lle 'r oedd fy hogen goch, 


A churais yno'n ddistaw, 
Rhag ofn i deulu'r tŷ 
Fy nghlywed yno'n curo 
Am f” anwyl hogen gu. 

BYRDWN. | 
Da genyf gwmni, da genyf gwmni, 
Da genyf gwmni, gwiw. fy hogen goch, 
A hithau a'm hatebodd, 
A d'wedodd yn y fan, 
O pwy sydd. yna 'n curo, 
A'i chwi fy anwyl Ddan ? 
Mae 'n hyfryd geni 'ch gweled, 
Fy machgen anwyl $lws, 
Arhoswch haner munud—r 


| Agoraf i chwi 'r drws, 


Da genyf, &c, 
O ewch i lawr í'r gegin, 
Eisteddwch wrth y bwrdd, 
Cawn damaid gyda 'n gîlydd, 
Y teulu sydd i ffwrdd ; 
Y bwrdd oedd.wedi 'i hulio, 
A phob rhyw ddewis faeth, 
A'm hogen goch: 'r wyn coelio, 


* l'r gegin gefn yr aeth. 


Da genyf, &c. 











2 


A daeth a'r jug a'r brandy, 
A'i osod ar y bwrdd, 
A d'wedodd “' yfwch cariad, 
Y tenlu sydd i ffwrdd ;? 
Âc yfed wne's o hono, 
Nes gwel'd ei waelod o, 
Ac 'r oeddwn wedi meddwi 
A. haner myn'd o'm co', 

Da genyf, &e. 
Declireuais dori ^r llestri, 
A gwneuthur twrw mawr, 
Y bwrdd a phob-peth arno 
Oedd bentwr ary llawr, 
A'm hogen goch yn gwaeddi, 
A finau ar fy hyd, 
Yn meddwl mewn gwirionedd. a 
Eï bod yn ddiwedd byd. 

Da genyf, &c.. 
Yn nghanol hyn. o helynt, 
Daeth rhywun'at y gloch, 
A thynai hono. 'n erwin, 
Nes gwneud i'm hogen goch 
Fy llusgo fel rhyw furgyn, 
A'm rhoi yn nghwt y glo, 
A'r olwg arni coeliwch, !(: 
Fel hogen goch o'icho'. 

Da genyf, &c, 
I fyny 'r aeth;dan redeg, he 
A chrynu; at y drws; . 
A gadael yn y.coal vault, h 
Ei bachgen:anwyl;tlws, bfy 
A phwy oedd yno'n disgwyl, < 
Ond Meistr—rgwr yty; d 
Ae 'r hogen goch yn gochach, 
A'r meistr yn fwy du. 
Da genyf, &c- 


Gofynodd iddi'n Saes'neg 
“Where isave you been so long ? 
Upon my word and honour 
T'here must be something wrong”? 
I lawr y daeth i'r gegin 
A'i olwg fel y fall, 
Pan welodd fod ei ddodrefn 
Y naill ar draws y llall. 
Da genyf, &c. 
Ac yna aeth i chwilio 
Pob congl yn y fan— 
Agorodd ddrws y coul vaull, 
Ac yno gwelodd Dan: 
Gofynodd imi 'n Saes'neg 
“ Now, man, whai brought yow there 2” 
Dywedais inau wrtho, 
My lass with the red hair.” 
Da genyf, &c, 
I fynu 'r aeth dan renti, 
I 'mofyn am bolice, 
A thyngaì'ar ei enaid, 
Y cawn i bedwar mis; 
A daeth y bo05y yno, 
Ac ârall?gydîg e', 
Ac aethant ajfi 'n feddw, 
Na wyddwn i ba le, 
'Da genyf, &c. 
Ond yn y bore dranoeth 
Edrychais yri bur syn, 
Gofynais im” fy hunan, 
O bobol beth yw hyn !! 
Deallais yn y foment, 
Mae caru 'm hogen goch, 
A'm dygodd i'r fan hono, 
Sydd waeth na chwt y moch. 
Da genyf, &c. 














4 


Ond toc mi glyw'n-y ceidwad 
Yn galw, “ Come up.Dan ;"' 
Dywedais inau, “ Yes Syr, 
Directly if I can,” 
I fynu 'r es, fodd bynag, 
A safais yn y box: 
A'm hogen goch a welwn, 
A'i Meistt— Mn. Foz, 
Da genyf, &c, 
Âr ol rhoi llw i'r tystion; 
A'u holi oll ac oll, Í 
A hwythau'n d'weyd fy meiau, | 
Heb adael gair yn ngholl, 
Gofynodd Mr. Mansfield ; 
“ Non what have yow to say? " 
Dywedais inau, “ Nothing— Ul. 
Only I wish io go away.” | 
Da genyf, &c. 
Dywedodd Mr. Mansfield, 
A'i wyneb fel y wal, 
“< Ffor one month into Kwrkdale 
Yes, le you off U shall, 
Unless you like to pay me 
Two sovereins and the cost,” 
Dywedais inau wrtho, 
Fod hyny yn bur dost, 
| Da genyf, &c. 
Ond telas hwy. bob dimai, 
Er mwyn fy hogen goch, 
A d'wedais wrth yr Ustus, 
“* My man yn iach y boch,” 
Ac aethum a phriodaig 
Fy hogen goch 'r un pryd, 
A'm hogen goch a minau 
Sy 'n anwyl fyw yn nghyd. 
Da genyf, &c, 





